LAGUMANG 
PAGSUSULIT 


KOMUNIKASYON AT PANANALIKSIK 


TEST 1 
Panuto: Isulat 
ang titik ng 
tamang sagot. 


1. Ang ay tumutukoy sa kakayahan ng 
isang indibiduwal na makapagsalita at 
makaunawa ng iba't ibang wika. 


A.monolingguwalismo 
B.bilingguwalismo 
C.multilingguwalismo 


D.wala sa pagpipilian 


2. naman ang tawag sa barayti ng wika na 
nililikha at ginagamit ng isang pangkat o uring 
panlipunan. 


A. Dayalek 
B. Rehistro 
C. Sosyolek 
D. Idyolek 


3. Ang ay tinatawag ding katutubong wika 
o mother tongue. 


A. unang wika 

B. wikang pambansa 
C. ikalawang wika 
D. dayalek 


4. ang personal 


pagsasalita sa isang ispiker. 


A.Dayalek 
B.Rehistro 
C.Sosyolek 
D.Idyolek 


na paraan ng 


5. Ang wika ay nagbabago, samakatuwid, ito ay 


A. pinipill 
B. dinamiko 
C. isinaSaayos 


D. kagila-gilalas 


6. ang barayti ng wika na ginagamit 
base sa propesyon o larangang kinabibilangan 
ng isang tao. 


A. Dayalek 
B. Register 
C. Sosyolek 
D. Idyolek 


7. Ito ay ginagamit sa pang-araw-araw 
na pakikipag-usap. Kalimitan sa mga 

Salitang ito ay kinaltasan upang mas 
madaling bigkasin. 


A. Balbal C. Kolokyal 
B. Lalawiganin D. Pidgin 


S. Ito ay mga Salitang 
pinabaliktad.Kadalasan tinatawag itong 
Salitang pangbeki. 


A. Balbal C. Kolokyal 
B. Lalawiganin D. Pidgin 


9. Kahit itisang dayalek ang sinasalita ng 
pangkat ng mga tao ay mayroon pa ring 

pansariling paraan ng pagsasalita 
ang bawat isa. Anong barayti ng wika 
ito? 


A. Dayalek C. Idyolek 
B. Sosyolek D. Etnolek 


10. Siya ay nagdilang-anghel ng sabihin 
niyang makakapasa Siya Sa isang 
pagsusulit. Ang salitang nagdilang-anghel 
ay anong antas ng wika Ito nabibilang? 


A. Pampanitikan 
B. Pambansa 

C. Lalawiganin 
D. Balbal 


11. Dinakip ng mga lispu ang mag taong 
hindi nagsusuot ng face mask habang 
namamalengke. Ang salitang lispu ay 
anong antas ng wika ito nabibilang? 


A. Pampanitikan 
B. Pambansa 

C. Lalawiganin 
D. Balbal 


12. Labis ang aking pangamba ng 
tamaan ng malaking kidlat ang 
aming bahay. Anong antas ng wika 
ang salitang may salungguhit? 


A. Pampanitikan 
B. Pambansa 

C. Lalawiganin 
D. Balbal 


13. Ala eh, bakit ang bilis namang 
magbago ng ng Iisipan mo eh. Ang 
Salitang Ala eh ay nasa anong 
antas ng wika? 


A. Pampanitikan 
B. Pambansa 

C. Lalawiganin 
D. Balbal 


14. Nas’an na ba ang mga pulis 
natin , tila ba hindi na sinusunod 
ang protocol na magsuot ng mask? 
Anong antas ng wika ang salitang 
nasan? 


A. Pampanitikan 
B. Kolokyal 

C. Lalawiganin 
D. Balbal 


15. Nas’an na ba ang mga pulis 
natin , tila ba hindi na sinusunod 
ang protocol na magsuot ng mask? 
Anong barayti ng wika ang salitang 
protocol? 


A. Jargon 

B. Register 
C. Idyolek 
D. Sosyolek 


ll. Pagtutukoy-tukoy 


A. Tukuyin kung anong barayti ng wika ang mga sumusunod 
na pahayag/salita. Isulat ang titik ng tamang sagot. 


a. Sosyolek b.Ildyolek  c. Diyalekto d. Jargon 
e. Registro 


_____16. Pagkaganda pala ng anak ng mag-asawang are, ah! 
___17. Ryan Bang: | lilly lilly like it! 

____18. What's up yo? Break it down. 

____19. checkup, therapy, diagnosis 

____ 20. Pagdugay ba nimo, ga. 


B. Tukuyin kung anong gamit ng wika sa lipunan ang mga Sumusunod na 
pahayag/ sitwasyon. 


A. Intrumental B. regulatoryo C. interaksiyonal 
D. Personal E. hueristiko  F. Representatibo 


21. Maligayang pasko! 

22. Bawal magtapon ng basura. 

23. Kumusta ka na aking kaibigan? 

24. Sa aking palagay ay tama ang sinabi niya. 
25. Pagbabasa ng magasin. 

26. Panunuod ng TV 

2/7. Pag-uulat sa impormasyong nakalap. 

28. Magandang umaga po! 

29. Kumuha ka ng tubig!. 

30. Sa tingin ko ay pagalitan ako ng aking ina.. 


C. Gumuhit ng isang larawan na maliugnay mo sa 
katagang “Pagkakaisa sa kabila ng 
pagkakaiba”. 

lpaliwanag ang lyong gawa Sa limang 
pangungusap. 

(10 


